ትጋት 


አንተ ታካች ወደ ጉንዳን ሂድ; መንገዷን አስቡ 
ጥበበኞችም ሁኑ፤ መሪና አለቃ ወይም ገዥ የሌሉት፥ 
በበጋ መብሏን ታዘጋጃለች፥ መብልዋንም በመከር 
ትሰበስባለች። አንተ ታካች፥ እስከ መቼ ትተኛለህ7 
ከእንቅልፍህ መቼ ትነሣለህ? ገና ጥቂት ተኛ፥ ጥቂት 
ተኛ፥ ለመተኛት ጥቂት እጅ መታጠፍ፤ እንዲሁ ድህነትሽ 
እንደ መንገደኛ፥ ችጋርህም እንደ ታጠቀ ሰው ይመጣል። 
ምሳሌ 6፡6-11 


በፍጹም ትጋት ልብህን ጠብቅ; የሕይወት ጉዳይ ከእርሱ ነውና። 
ምሳሌ 4:23 

ታካች እጅ የሚሠራ ድሀ ይሆናል፤ የትጉ እጅ ግን ባለጠጋ 
ታደርጋለች። ሆምጣጤ ለጥርስ፥ ጢስም ለዓይን እንደ ሆነ፥ ታካችም 
በላኩት ዘንድ ነው፡፡ ምሳሌ 10:4, 26 

የትጉ እጅ ትገዛለች፤ ታካች ግን በግብር በታች ይሆናል። ታካች ሰው 
ለማደን የወሰደውን አይበስልም፤ የትጉ ሰው ሀብት ግን የከበረ ነው።፡ 
ምሳሌ 12:24, 27 

የታካች ነፍስ ትመኛለች አንዳችም አታገኝም፤ የትጉ ነፍስ ግን 
ትጠግባለች። በከንቱ የተገኘ ሀብት ይቀንሳል፤ በድካም የሚከማቸ 
ግን ይበዛል። ምሳሌ 13:4, 11 


በድካም ሁሉ ትርፍ አለ፤ የከንፈር ንግግር ግን ወደ ጥፋት ብቻ 
ያመራል። ምሳሌ 14:23 

የታካች ሰው መንገድ እንደ እሾህ አጥር ናት የጻድቃን መንገድ ግን 
የጠራች ናት። ምሳሌ 15:19 

በሥራውም ታካች ወንድሙ ነው። ምሳሌ 18፡9 

ስንፍና ከባድ እንቅልፍ ውስጥ ይጥላል; ታካች ነፍስም ትራባለች። 
ታካች ሰው እጁን በብብቱ ውስጥ ይሰውራል፥ ወደ አፉም 
አይመልሰውም። ምሳሌ 19:15, ኃ4 


ታካች በብርድ ምክንያት አያርስም; ስለዚህ በመከር ይለምናል 
አንዳችም አይኖረውም። ወደ ድህነት እንዳትሄድ እንቅልፍን 
አትውደድ; ዓይንህን ክፈት እንጀራም ትጠግባለህ። ምሳሌ 20፡4, 13 
የትጉህ አሳብ ወደ መብዛት ብቻ ይጥላል። ነገር ግን ለመፈለግ 
የሚቻኮል ሁሉ እንጂ። የታካች ምኞት ይገድለዋል; እጆቹ ለመሥራት 
እምቢ አሉና, ቀኑን ሁሉ በስስት ይመኛል፤ ጻድቅ ግን ይሰጣል 
አይራራምም። ምሳሌ 21:5, 25-26 

ታካች ሰው፡-- በውጭ አንበሳ አለ በጎዳና ላይ እገደላለሁ ይላል። 
በሥራው የሚተጋ ሰው አየህን7 በነገሥታት ፊት ይቆማል; በሰው ፊት 
አይቆምም። ምሳሌ 22:13, 29 


በታካች ዕርሻ፥ አእምሮም በጎደለው ሰው ወይን አትክልት አጠገብ 
ሄድሁ። እነሆም፥ ሁሉም በእሾህ አበቀለ፥ ፈትሉም ፊቱን ሸፈነው፥ 
የድንጋዩም ቅጥር ፈረሰ። ምሳሌ 24፡30-31 

በሩ በማጠፊያው ላይ እንደሚዞር ታካችም በአልጋው ላይ ነው፡፡ 
ምሳሌ 26:14 

ከእናንተ ጋር ሳለን መሥራት የማይወድ አይብላ ብለን አዘናችሁ 
ነበርና። 2ኛ ተሰሎንቄ 3:10 


እጅህ ሊያደርግ የምታገኘውን ሁሉ በኃይልህ አድርግ። አንተ 
በምትሄድበት መቃብር ውስጥ ሥራና አሳብ ዕውቀትም ጥበብም 
የለምና። መክብብ 9:10 

ሕንጻ በብዙ ስንፍና ይበሰብሳል። በእጆችም ሥራ ፈት ቤት 
ይንጠባጠባል። መክብብ 10:18 

የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲህ አይስረቅ፥ ነገር ግን ለሚያስፈልገው 
ያካፍል ዘንድ በእጁ መልካሙን እየሠራ ይድከም። ኤፌሶን 4፡28 
ልዑል ያዘጋጀውን አድካሚ ሥራና እርሻን አትጠላ። መክብብ 7:15 


ታካች ሰው ከርኩስ ድንጋይ ጋር ይመሳሰላል፤ ሁሉም ለውርደት 
ያፏጫሉ። ታካች ሰው ከቆሻሻ እድፍ ጋር ይመሳሰላል፤ የሚያነሣም 
ሁሉ እጁን ይጨብጣል። መክብብ 22፡1-2 

ሰው እግዚአብሔርን በመፍራት ራሱን ካልጠበቀ፣ ቤቱ በቶሎ 
ይፈርሳል። መክብብ 27፡3 

ብልግናው እንዳይሆንብህ ልጅህን ገሥጸው፥ እንዲደክምም ያዝው፡፡ 
መክብብ 30:13 

ሥራ ፈት እንዳይሆን ወደ ሥራ ላከወ፣ ሥራ ፈትነት ክፉ ነገርን 
ያስተምራልና። መክብብ 33:27 


